Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 7 
Abril 7, 2009 
www.philippinerevolution. net 


Patuloy na nagpapakana si Arroyo 
para mangunyapit sa kapangyarihan 


rarahas na pakana sa pagkakandarapa niyang 

maghanap ng paraan para patuloy na kumapit 
sa poder matapos ang 2010. Mapa-cha-cha man o ma- 
pa-eleksyon, may mga reserbang baraha si Arroyo na 
lahat nama'y nabubuko. 

Kahit makailang-ulit nang itinakwil ng mamama- 
yan at umatras na maging ang ilan niyang kaalyado, 
tuso pa ring itinutulak ng sakim sa kapangyarihang 
mga alipures ni Arroyo ang cha-cha sa Kongreso. Ipi- 
nagmalaki kamakailan ng partidong KAMPI ni Arroyo 
na dadalawampung lagda na lamang ang kailangan pa- 
ra pormal na mapagtibay ang resolusyon ni Rep. Luis 
Villafuerte para baguhin ang konsti- 


ING si Gloria Arroyo ng marurumi at ma- 


pagtransporma sa Kongreso tungong 
constituent assembly (con-ass), luma- 
hok man o hindi ang mga senador. 


ordinaryong lehislasyon. Layunin nitong hawanin ang 
daan para sa iba pang panukala pangunahin na ang 
pagbabago ng sistema ng gubyerno tungong parla- 
mentaryo na magbibigay-daan sa pananatili ni Arroyo 
sa poder bilang punong ministro. 

Ang inaasahang pagtutol ng Senado at iba pang 
organisasyon at personahe sa con-ass ay ipababasura 
sa Korte Suprema, gamit ang kontrol ni Arroyo sa ma- 
yorya ng mga mahistrado. Lantad na lantad ang layu- 
nin ng panukalang itinutulak ni Villafuerte, laluna't 
ang nangunguna sa pangangalap ng mga lagda para 
rito ay ang mga kongresistang anak ni Arroyo na sina 

Jose Miguel at Diosdado. 
Kunwa'y dumidistansya 


` nang cha-cha ng mga anak at 
UN alipures ni Arroyo sa Kongre- 
so. Nakikita nito na habang 


tusyon ng 1987 sa pamamagitan ng il KA p ang Malacafiang sa mga paka- 
F N 
X N 
YA = 
N | N maa 
GN $ 


Speaker Prospero Nograles ng resolu- 
syon sa Mababang Kapulungan para iba- 
sura ang probisyon sa konstitu- À 
syong nagbabawal sa dayuhang N 
pagmamay-ari ng mga lupain Ta 

negosyo sa bansa. Ang panuka- 
lang ito ay pinalalabas niyang 
isang “simpleng pang-ekonom- 
yang panukala lamang” kahit ipi- 
nagkakanulo nito ang pamban- | 
sang patrimonya at interes. Igi- | 
nigiit niyang ipasa na lamang ito 
sa Mababang Kapulungan bilang 


Katuwang nito, nagpakana rih si N. | 
NG 


Mga tagumpay laban sa 
Mga tampok a AL 


sa isyung ito... 


Oplan Bantay Laya 2 
PAHINA 3 


Na 
ng 


Isang biktima ng 
pasistang pamamaslang 
bawat linggo 


| 


Walang saysay ang 
mga resolusyon ng G20 


PAHINA 8 PAHINA 9 


lalong ipinipilit ang cha-cha ay la- 
lo lamang nahihiwalay ang pangka- 
ting Arroyo. Pero hindi rin daw ni- 
to sasagkaan ang anumang “inisya- 
tiba” mula sa Mababang Kapulu- 
ngan. 

Kahit aminado ang Comelec na 
gipit na ang panahon, pilit pa rin 
ito ngayong naghahanap ng paraan 
upang maisagawa ang plebisito 
hinggil sa pagbabago sa konstitu- 
syon kasabay ng eleksyon sa 2010 
o mas maaga pa. Ito'y sakaling 
“maaprubahan” ng Kongreso ang 
cha-cha bago muli itong magbaka- 
syon sa Hunyo at agad itong sang- 
ayunan ng Korte Suprema. 

Sakaling hindi maihabol ang 
cha-cha at obligadong ituloy ang 
eleksyon sa 2010, pinaghahandaan 
na rin ni Arroyo ang iba't ibang tu- 
song pakana na nakasakay naman 
sa eleksyon. Isa na rito ang pagsu- 
porta sa isang kandidato sa pagka- 
presidente na papayag na maging 
tau-tauhan lamang habang si Arro- 
yo ang totoo pa ring hahawak sa 
kapangyarihan. 

Pinalulutang ngayon ang pa- 
ngalan ni Defense Secretary Gilbert 
Teodoro bilang kandidato sa pagka- 
pangulo ng naghaharing pangka- 
tin. Si Teodoro ay pamangkin ni 


EY VAN 


Taon XL Blg. 7 Abril 7, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Eduardo “Danding” Cojuangco Jr., 
isa sa pinakamalalaking burges 
kumprador sa bansa na naging 
alyado ng lahat ng naghaharing re- 
himen mula pa noong panahon ni 
Marcos. 

Sa pagpapalutang ng pangalan 
ni Teodoro, layunin ni Arroyo na 
magpatuloy ang suporta ni Co- 
juangco sa naghaharing pangkatin. 
Bilang pabuya sa patuloy na supor- 
ta ni Cojuangco, ibinenta sa kanya 
ng gubyerno ang mga sapi nito sa 
Meralco sa mga kundisyong napa- 
kagaan para sa kanya (babayaran 
niya nang hulugan at walang inte- 
res ang mga sapi sa loob ng tatlong 
taon). Bahagi rin ng pakanang ito 
ang pagkukutsabahan nina Arroyo 
at Cojuangco na agawin kalaunan 
ang kontrol sa Meralco mula sa mga 
Lopez para mapahina ang kapang- 
yarihan sa masmidya at pulitika ng 
anti-Arroyo na pamilyang ito. Bago 
pa ito, nagkutsabahan ang dalawa 
para ibenta kay Cojuangco ang sek- 
westradong 27% sapi ng Coconut 
Producers Federation Inc. sa San 
Miguel Corporation (SMC) at nang 
malubos na ang monopolyong kon- 
trol ni Cojuangco sa SMC. Hindi nga 
lang ito agad maipatupad dahil sa 
mga kasong isinampa sa Korte 


Nilalaman 

Editoryal: Patuloy na nagpapakana si 

Arroyo para mangunyapit sa kapangyarihan 1 
Mga tagumpay laban sa OBL2 3 
Matatagumpay na opensiba ng BHB 


Kaaway, nagtamo ng 24 na kaswalti 
3 bihag na pulis, pinalaya ng BHB 


Pagbasura sa kaso laban kay Ka Joema 


Pananalanta ng pasistang estado 


Bawat linggo, 1 biktima ng pamamaslang 8 
Mga kinasuhan sa pagpatay kay Rebelyn 9 
Mga sangkot sa pagpatay kay Rebelyn, 

lalong nagdiin sa sarili 10 
2 dinukot na gerilya sa Mindanao 10 


Mga resolusyon ng G20, walang saysay 12 
Mainit na protesta sa pulong ng G20 12 
Balita 13 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Suprema ng mga magsasaka at iba 
pang humahadlang pagbebenta. 


Kasabay nito, plano namang 
tumakbo ni Arroyo bilang kinata- 
wan ng isang distrito sa Pampanga 
at maging House Speaker sa pama- 
magitan ng mga boto ng kanyang 
mga alipures na inaasahan niyang 
hahawak muli sa mayorya ng mga 
pwesto sa Kongreso. Alinsunod sa 
kanyang plano, si Arroyo at hindi si 
Teodoro ang tunay na hahawak ng 
kapangyarihan. Si Teodoro at ang 
mga alyado ni Arroyo sa Mababang 
Kapulungan ang aasahan niyang 
magtitiyak sa cha-cha at magha- 
hawan ng daan para pormal nang 
maluklok kalaunan si Arroyo bilang 
punong ministro sa ilalim ng siste- 
mang parlamentaryo. Hayagang 
idinedeklara ni Teodoro na ang 
pagsusulong ng cha-cha ang pa- 
ngunahing nilalaman ng kanyang 
plataporma. 

Di maiwasan ni National Secur- 
ity Adviser Norberto Gonzales na 
ipahiwatig sa publiko ang paka- 
nang ito. Aniya, mangangailangan 
umano ng “pangulong pantransi- 
syon” ang bansa sa loob ng dalawa 
o tatlong taon pagkatapos ng ter- 
mino ni Arroyo para mailatag ang 
mga kinakailangang pagbabago ka- 
tulad ng cha-cha. Dapat daw han- 
dang magsakripisyo ang naturang 
“pangulong pantransisyon,” dahil 
maaga siyang bababa sa poder pa- 
ra bigyang-daan ang bagong pinu- 
no ng bansa sa ilalim ng sistemang 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


parlamentaryo. Di man banggitin 
ni Gonzales, si Gloria Arroyo ang 
tinutukoy niyang bagong pinuno. 

Gayunpaman, may peligro para 
kay Arroyo ang pakanang ito dahil 
malaki ang posibilidad na hindi na 
masapatan ang mga Cojuangco sa 
papel nila bilang “tagapagluklok 
ng hari” at gustuhin nilang taha- 
san nang hawakan ang kapangya- 
rihan. 

Isa pang baraha ng Malaca- 
hang sa halalan ang automated 
elections at ang malaking posibili- 
dad na pumalpak ang bagong sis- 
temang ito. Pinalalabas na paraan 
daw ang automation o de-kompyu- 
ter na botohan at pagbibilang ng 
mga boto para umano mapawi ang 
pandaraya sa halalan. Subalit 
ayon sa mga progresibong syentis- 
ta at iba pang mga ekspertong su- 
muri sa disenyong gagamitin para 
sa automation, lumalabas na sad- 
yang napakaraming butas nito. 
Bahagi ng disenyo ang sistemati- 
ko at malawakang pandaraya para 
matiyak pa rin ang panalo ng mga 
kandidato ng naghaharing pang- 
katin. 

Kung di pa sasapat ang panda- 
raya para matiyak ang kanilang 
panalo, sasagpangin ang malalaki 
at malawak na kalituhan sa pagga- 
mit nito upang maideklara ng Co- 
melec na bigo ang eleksyon sa 
pambansang antas. Magsisilbi 
itong “ligal” na dahilan upang ma- 
natiling presidente si Arroyo 
hangga't hindi pa naidaraos ang 
espesyal na eleksyon at naitutuloy 
ang cha-cha. 

Mas masahol pa rito, ang mali- 
likhang kaguluhan ay maaari pang 
gawing tuntungan ni Arroyo para 
magdeklara ng state of emergency 
o lantarang batas militar. 

Mauunsyami lamang ang mga 
imbing pakanang ito sa pamama- 
gitan ng tuluy-tuloy at determina- 
dong pagkilos ng malawak na 
prente para maibagsak ang rehi- 
meng Arroyo. [AB 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


Sa ika-40 anibersaryo ng BHB 
Maniningning na tagumpay 
laban sa Oplan Bantay Laya 2 


rebolusyonaryong kilusan ang lakas at kakayahan nitong alpa- 


Me pinatunayan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at buong 


san ang mababangis na atake ng reaksyunaryong rehimen ni- 
tong nagdaang taon. Sa kabila ng pinaigting na kontra-rebolusyonar- 
yong kampanyang militar ng rehimeng US-Arroyo sa balangkas ng Op- 
lan Bantay Laya 2 (OBL2), lumawak ang BHB, lumalim ang pag-ugat sa 
mamamayan at lalo pang lumakas ang kakayahan nitong maglunsad ng 
mga taktikal na opensiba laban sa mga armadong grupo ng reaksyon. 


Sumusunod ang nakalap na 
mga ulat ng Ang Bayan: 

Sa Mindanao. Sa buong Min- 
danao, nakikilusan na ng BHB ang 
mahigit 2,000 baryo sa 200 bayan 
at lunsod at 19 na prubinsya. Du- 
mami ang mga larangang gerilya 
mula 35 noong 2004 tungong 40 
ngayong taon. Walang kahit isang 
larangang gerilya ang nalusaw sa 
kabila ng pinatindi at malalaking 
operasyong militar ng AFP. 

Mula Marso 2008 hanggang 
Marso 2009, nakapaglunsad ng 
mahigit 300 taktikal na opensiba 
ang BHB sa isla at nakasamsam ito 
ng mahigit 350 armas. Hindi iilan 
ang nabihag at napasuko nitong 
mga regular at paramilitar na tro- 


pa ng Armed Forces of the Philip- 
pines (AFP) at Philippine National 
Police (PNP), kabilang ang ilang 
matataas na upisyal. Umabot sa 
ilang daan ang naidulot nitong 
kaswalti sa kaaway, kapwa napa- 
tay at nasugatan. Sa Northeast at 
Southern Mindanao pa lamang, 
umabot na sa 400 ang kaswalti ng 
kaaway, kabilang ang 153 napatay 
sa mga armadong aksyon ng BHB. 

Umaabot na sa ilang libo ang 
bilang ng mga kawal ng BHB sa 
buong Mindanao. Tuluy-tuloy na 
dumarami ang mga platun at na- 
mantini ang mga pormasyong 
kumpanya sa ilang lugar. Daan-da- 
an ang sumapi ngayong taon sa 
BHB mula sa mga organisasyong 


3 


masa sa kanayunan, gayundin mula 
sa hanay ng mga aktibista sa lun- 
sod, partikular mula sa hanay ng 
kabataan-estudyante. 

Tangan ang lakas ng BHB, tu- 
luy-tuloy na lumalawak at lumala- 
kas ang kapangyarihan ng demo- 
kratikong gubyerno ng mamamayan 
sa loob ng mga larangang gerilya. 
Mayroon nang nakatayong mga or- 
gano ng kapangyarihang pampuli- 
tika sa antas munisipal at antas in- 
ter-baryo at marami-rami na ang 
antas-baryo. Umaabot sa 600,000 
ang baseng masa ng mga ito. 

Ilampung libong magsasaka 
ang nakinabang sa mga inilunsad 
na pakikibakang agraryo. Daang 
mga baryo ang matagumpay na na- 
kapagpababa ng upa sa lupa, upa 
sa kiskisan at usura. Naitaas nila 
ang sahod ng mga manggagawang 
bukid at presyo ng mga produkto 
ng mga magsasaka at napababa 
ang mga presyo ng mga produk- 
tong kinokonsumo nila. Napaunlad 
rin ang produksyon sa pamamagi- 
tan ng paglalatag ng mga grupong 
tulungan, komunal at iba pang uri 
ng kooperatiba. 

Patuloy na naipagtanggol ang 
mga lupaing ninuno ng mga Lumad 
at Moro laban sa malawakang 
pang-aagaw ng malalaking burge- 
syang kumprador, panginoong may- 
lupa at malalaking dayuhang kor- 
porasyon. 

Naging matagumpay din ang 
mga kampanyang masa na inilun- 
sad sa mga baryo. Kabilang dito 
ang mga kampanyang pangkalusu- 
gan, literasiya at pangkultura na 
masiglang nilahukan ng masa. Da- 
an-daan ang nakinabang sa mga 
klinikang bayan na nailunsad. 

Patuloy na lumawak ang mga 
milisyang bayan. Sa mga abanteng 
baryo, mayroon nang nakatayong 
minimum na tig-isang iskwad ng 
milisya na aktibo sa iba't ibang ga- 
waing militar. 

Sa NEMR. Sa North Eastern 
Mindanao Region, sa partikular, 


4 


lumawak nang 19% ang nasasaklaw 
na mga baryo ng BHB. Saklaw na 
nito ang lahat ng mga estratehi- 
kong lugar sa rehiyon. Tumaas 
nang 35% ang bilang ng mga orga- 
nisadong masa habang lumaganap 
sa mga sentrong bayan at lunsod 
ang impluwensya ng BHB. 

Kabilang sa mga tagumpay ng 
BHB at rebolusyonaryong kilusan 
sa rehiyon ang pagpapakilos sa 
mamamayan para sa rebolusyong 
agraryo sa kapakinabangan ng 
umaabot sa 80,000 mamamayan. 
Napababa ang mga upa sa lupa, 
gamit sa produksyon at interes sa 
usura. Napataas ang sahod ng mga 
manggagawang bukid at presyo ng 
mga produktong agrikultural ha- 
bang napababa naman ang presyo 
ng mga produktong kinokonsumo 
ng mamamayan. Sa ilang lugar, ma- 
tagumpay na naipagtanggol ang 
karapatan ng mamamayang Lumad 
para sa sariling pagpapasya. Napa- 
lawak ang pakikipagtulungan at al- 
yansa sa mga panggitnang pwersa, 
kabilang ang mga maka-mamama- 
yang pulitiko at mga upisyal sa bu- 
rukrasya. Dahil dito, napatatag pa 
ang Pulang kapangyarihan ng ma- 
mamayan sa rehiyon. 

Lumaki nang 10% ang bilang 
ng mga Pulang mandirigma. Mula 
Enero 2008 hanggang Marso 2009, 
umabot sa 84 na taktikal na open- 
siba ang nailunsad ng mga Pulang 
mandirigma sa rehiyon--mula sa 
mga isla ng Siargao hanggang sa 
Tubay, Agusan del Norte hanggang 
Tagasaka, Hinatuan, Surigao del 
Sur. Nakasamsam ang BHB ng ma- 
tataas na kalibreng armas para sa 
isang regular na platun. Umabot sa 
isang kumpanya ang bilang ng mga 
nasawi sa kaaway habang pito ang 
namartir sa hanay ng mga Pulang 
mandirigma. Nagpunyagi ang BHB 
na ipreserba ang pagpapalawak at 
konsolidasyon ng mga base at pag- 
lulunsad ng rebolusyong agraryo 
habang nagpapakahusay sa gawa- 
ing militar. 


Sa Eastern Visayas. Tampok na 
tagumpay ng BHB sa Eastern Visa- 
yas ang pagbigo nito sa OBL2 ng 
rehimeng US-Arroyo. Taliwas sa ipi- 
nangangalandakan ng AFP na naga- 
pi na nito ang rebolusyonaryong 
kilusan sa rehiyon, walang kahit 
isang yunit ng BHB ang nadurog. 
Ito ay sa kabila ng malalaking ope- 
rasyong militar na inilunsad ng AFP 
sa rehiyon. 

Noong 2008, nakapaglunsad 
ang BHB rito ng mahigit 60 arma- 
dong aksyon, kung saan 75 tropa 
ng kaaway ang napatay at ilang da- 
an pa ang nasugatan. 

Sa Panay. Lumawak nang 30% 
ang baseng masa ng rebolusyonar- 
yong kilusan noong nakaraang taon 
at tumaas ang kakayahan ng mga 
organisasyon nito. Nagbuo ng ba- 
gong mga samahan ng mga magsa- 
saka na siyang nagsasanay sa ma- 
mamayan sa paglutas ng mga prob- 
lema sa baryo mula sa produksyon, 
kaayusan at kapayapaan, eduka- 
syon at kalusugan. Ang mga rebo- 
lusyonaryong organisasyong ito 
ang siya ring tumatayong mga gu- 
lugod ng mamamayan para ipag- 
tanggol ang kanilang mga lupa, ka- 
bilang ang mga lupaing ninuno ng 
mga Tumanduk na tinatangkang 
agawin ng 3rd ID ng Philippine Ar- 
my. Dumami pa ang mga baryo at 
sentrong bayan na nasaklaw ng 
BHB-- kapwa sa dati at nirerekober 
na mga lugar. 

Mula 2002, mahigit nang doble 
ang inilaki ng bilang ng g 
mga Pulang mandirig- | 
ma at umabot sa da- 4p 
lawang batalyon ang {f 
lokal na milisya. Na-. i 
kapaglunsad  E- 
ang BHB rito 
ng 66 na takti- > 
kal na opensiba % 
kung saan 40 ka- JA 
away ang na- | lik 
paslang at 46 PL2 
sarisaring ar- 
mas ang nasamsam. 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


Sa Negros. Napangibabawan ng BHB ang isa sa 
pinakamatitinding atake ng AFP sa kasaysayan ng re- 
bolusyonaryong kilusan sa rehiyon. Isa sa mga pra- 
yoridad ng rehimeng US-Arroyo ang Negros sa ilalim 
ng OBL2 at alinsunod sa plano nito, dinumog ng 
iba't ibang yunit militar ang isla para durugin ang 
rebolusyonaryong kilusan dito. Subalit sa halip na 
magapi, patuloy pang lumalakas ang rebolusyonar- 
yong kilusan dito. Nakapaglunsad ang BHB sa Neg- 
ros ng 51 taktikal na opensiba, mas marami kumpa- 
ra noong nakaraang mga taon. Kasabay nito, patuloy 
na lumaki ang bilang ng mga gerilyang bayan at lu- 
mawak ang mga larangan at baseng masa. 

Sa Southern Tagalog. Wala kahit isang lara- 
ngang gerilya ang dumapa sa mga prubinsyang ki- 
nonsentrahan ng OBL2 sa rehiyon. Ang ilang pansa- 
mantalang pinsalang naidulot nito ay hindi dahil sa 
malalaking operasyong militar kundi dahil pa sa mga 
internal na problema sa organisasyon at ilang maling 
patakaran. Napag-aralan ng BHB dito ang mga par- 
tikular na katangian ng OBL2 sa rehiyon at nakaga- 
wa ng angkop na mga hakbangin para labanan ito. 

Naging balon ang mayaman na karanasan ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa isla ng Mindoro na hu- 
marap sa matinding pahirap at pinsala sa ilalim ng 
OBL1 sa pamumuno noon ni Col. Jovito Palparan. 
Hakbang-hakbang na binawi ng rebolusyonaryong 
kilusan sa isla ang mga nabitiwang saklaw at tuluy- 
tuloy na nakapag-ipon ng lakas. 

Bigo rin ang rehimeng US-Arroyo na durugin ang 
mga larangang gerilya sa Quezon kahit matapos ang 
serye ng mga kampanyang pagkubkob at paglipol na 
inilunsad nito sa prubinsya. 

Ang huling anim na buwan ng nakaraang taon 
ang pinakamabungang bahagi sa pagbigo ng OBL2 sa 
rehiyon. Kabilang sa pinakamatitingkad na taktikal 
na opensiba ang matagumpay na reyd sa Quezon 
Provincial Jail na nagpalaya sa pitong detenidong 
pulitikal at ambus sa Rodriguez, Rizal. Maliban dito, 
nakapaglunsad rin ng 19 na malalaki at maliliit na 
taktikal na opensiba kung saan nakasamsam ang 
BHB sa rehiyon ng 71 armas. Dalawampu't siyam di- 
to ay malalakas na kalibreng riple. Dalawang sunda- 
lo ng AFP ang napatay, anim ang nasugatan at tat- 
long upisyal ng pulisya ang nabihag ng BHB. 

Samantala, patuloy na pinakinabangan ng rebo- 
lusyonaryong mamamayan sa loob ng mga sona at 
larangang gerilya ang makabuluhang tagumpay ng 
rebolusyong agraryo. Nabigo rito ang mga maniobra 
ng mga kontra-rebolusyonaryong grupo tulad ng Ak- 
bayan na naglayong linlangin ang mamamayan sa 
kanilang mga repormistang kahibangan kaugnay ng 
reaksyunaryong reporma sa lupa. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Jey 


Kaaway, nagtamo 
ng 25 na kaswalti 


agtamo ng 25 na kaswalti ang mga armadong 
INET ng reaksyunaryong gubyerno, kabilang 


ang 21 tropang napatay sa iba't ibang mga ak- 
syong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 
Bicol, Panay at Southern Mindanao nitong pagtata- 
pos ng Marso. Dalawang pistola rin ang nasamsam 
ng BHB mula sa mga bandidong RPA sa Negros. 

Abril 1. Tatlong elemento ng Scout Rangers at 
31st IB ang napatay at dalawa pa ang nasugatan 
nang tambangan sila ng mga Pulang mandirigma 

bandang alas-4:30 ng hapon sa Upper 
Sta. Cruz, Ragay, Camari- 
nes Sur. Nakasakay sila sa 
apat na motorsiklo patu- 
ngong sentrong bayan 
ng Ragay nang ambu- 

sin sila ng BHB. 
Marso 31. 
Isang elemento 
w. 8 ng 47th IB 
” ng Philippine 
Army ang napatay 
at dalawa pang sundalo 
ang nasugatan nang 
: IN maengkwentro nila 
PA N ang isang yunit ng 
BHB alas-11:55 ng umaga sa Ba- 
rangay Buri, Tapaz, Capiz. Naglulunsad ng ope- 
rasyong militar ang mga sundalo nang mangyari ang 

labanan. 

Marso 27. Lima ang nakumpirmang napatay sa 
panig ng kaaway nang ambusin ng Tomas Pilapil 
Command ng BHB ang isang pampatrulyang sasak- 
yang dagat ng Philippine Army sa hilagang bahagi 
ng Lagonoy, Camarines Sur mga alas-9 ng umaga. 
Nagtamo rin ng di pa malamang bilang ng mga su- 
gatan ang kaaway. Walang kaswalti sa panig ng 
BHB. 

Bago ito, anim ang napatay na sundalo nang pa- 
putukan ng isang iskwad ng mga Pulang mandirigma 
ang detatsment ng 7th Scout Ranger Company sa 
San Isidro, Bulan, Sorsogon bandang ala-una ng ma- 
daling araw. 

Marso 26. Tatlong elemento ng Scout Rangers 
ang napatay nang maagaw ng isang platun ng BHB 
sa Sityo Binilangan, Barangay Bulacao, Gubat, Sor- 


hà 
ub] 


A 


5 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


sogon ang inisyatiba mula sa su- 
masalakay na humigit-kumulang 20 
sundalo. Tumagal nang 20 minuto 
ang labanan bago ligtas na nakaa- 
tras ang buong pwersa ng BHB. Pa- 
ra hindi mapahiya, pilit na pinala- 
labas ng Scout Rangers na mga 
bangkay daw ng mga gerilya ang 
isinakay nila sa isang siksbay pala- 
bas ng Barangay Bulacao. 

Marso 25. Isang sundalo ng 
AFP ang nasugatan nang makaeng- 
kwentro nang 15 minuto ang mga 
pwersang gerilya ng BHB at mga 
elemento ng 28th IB sa Sityo Taga- 
ras, Barangay Maragatas, Lupon, 
Davao Oriental. 

Samantala, isang elemento ng 
CAFGU naman ang napatay at ma- 
raming iba pa ang nasugatan sa 
isang labanan sa pagitan ng BHB 
at militar sa Baganga, Davao 
Oriental noong unang linggo ng 
Marso. 

Marso 22-23. Dalawang mag- 
kasunod na operasyong harasment 
ang inilunsad ng BHB laban sa mga 
tropa ng 901st Bde na nagsasaga- 
wa ng mga “pulung-pulong” sa Ba- 
rangay Sta. Cruz at Barangay Trece 
Martires sa Casiguran, Sorsogon. 
Dalawa ang namonitor na napatay 
sa panig ng kaaway sa walong mi- 
nutong harasment, samantalang 


ligtas na nakaatras ang mga Pulang 
mandirigma. 

Marso 11. Nireyd ng isang yu- 
nit ng BHB ang mga bahay nina 
Fernando Aninang, dating punong 
barangay ng Panguiranan sa bayan 


3 bihag na pulis, pinalaya ng BHB 


inalaya ng Narciso Antazo Aramil Command ng Bagong Hukbong 

Bayan (NAAC-BHB) ang tatlong pulis na nabihag sa isang laba- 
nan noong Enero 3 sa Rodriguez, Rizal. Nitong Marso 27, sina Insp. 
Rex Cuntapay, P01 Marvin Agasen at P01 Alberto Umali ay ipinasa 
kina Bishop Gabriel Reyes ng dyosesis ng Antipolo, Sen. Jamby Ma- 
drigal, mga upisyal ng prubinsya ng Rizal at mga kinatawan ng In- 
ternational Committee of the Red Cross. 

Natuloy ang pagpapalaya sa tatlong pulis sa kabila ng matin- 
ding operasyong militar na inilunsad ng AFP at PNP. Nasa magan- 
dang kalagayan ang tatlo nang sila'y palayain ng BHB sa isang bu- 
lubunduking lugar ng Rizal. 

Ayon sa tatlong pulis, tinrato sila nang maayos ng BHB sa loob 
ng 83 araw ng kanilang pagkakabihag. Malaki ang pasasalamat ng 
mga kapamilya ng tatlong pulis sa ginawang pagpapalaya ng BHB. 

Napatunayang hindi sangkot sa mga karumal-dumal na krimen 
laban sa mamamayan ang tatlong pulis batay sa imbestigasyong 
ginawa ng BHB. Pinuri ni Ka Fidel Agcaoili, tagapagsalita ng Na- 
tional Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Pa- 
nel, ang mga Pulang mandirigma at kumander ng NAAC-BHB, Sen. 
Consuelo "Jamby" Madrigal, Gov. Casimiro Ynares III, Bishop Ga- 
briel Reyes ng Antipolo City, Bishop Emilio Marquez ng Lucena City 
at ang ICRC sa pagtulong sa pagpapalaya ng tatlong bihag ng dig- 
ma. 

Kaugnay nito, nanawagan si Agcaoili sa rehimeng Arroyo na sa- 
na'y tumbasan nito ang pagkamakatao at kagandahang-loob na ipi- 
nakita ng NDFP sa pamamagitan ng pagpapalaya sa nakakulong na 
mga konsultant nito o paglitaw kundi man pag-aming hawak nila 
ang mga nawawalang mga kasama nang sa gayon ay masimulan ang 


muling pagbubukas ng pormal na usapang pangkapayapaan. ABI 


ng Balud, Masbate at ng kasaluku- 
yang punong barangay nito. Naka- 
samsam ang mga gerilya ng mga 
armas na ginagamit nina Aninang 
at mga tauhan nito sa iligal na pa- 
ngingisda. Kinabibilangan ito ng 
isang M16, isang karbin, dalawang 
pistolang kalibre .45, isang pisto- 
lang 9 mm, isang ripleng kalibre 
.22, dalawang shotgun (isa rito ay 
homemade) at iba't ibang magasin 
at bala. Si Aninang at mga tauhan 
niya ay nagsisilbi ring mga asset ng 
Balud-PNP at ng 506th Provincial 
Mobile Group laban sa rebolusyo- 
naryong kilusan. Buwan-buwan ay 
nagbibigay sila ng pera para sa 


proteksyon ng PNP sa Balud at sa 
Camp Boni Serrano. 

Marso 5. Dalawang kalibre .45 
pistola, mga dokumento at ibang 
kagamitan ang nasamsam ng BHB 
nang salakayin ng isang yunit ng 
Leonardo Panaligan Command ng 
BHB ang himpilan ng bandidong 
grupong Revolutionary Proletarian 
Army (RPA) sa Barangay Hibaiyo, 
Guihulngan, Negros Oriental. Ang 
reyd ay parusa sa RPA sa pang-aa- 
buso nito sa mamamayan. 

Matagal nang inirereklamo ng 
mga lokal na residente ang pangi- 
ngikil ng RPA ng P50 kada linggo 
at P500 na multa kapag hindi si- 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


la nakakadalo sa mga pulong na 
pinatatawag ng RPA. Ang RPA ay 
nagsisilbing pwersang panseguri- 
dad ng pamilyang Chan, ang may- 
ari ng Hacienda Paz at tagapro- 
tekta ng cockfarm ng kanilang pu- 


duano (alyas Carapali Lualhati). 
Inaagaw din ng RPA ang lupain 
ng mga lehitimong benepisyaryo 
ng reporma sa lupa sa pamamagi- 
tan ng pagpapalit ng mga titulo ni- 
to ng mga huwad na titulo. Dahil 


gal nang nagbubungkal ng kanilang 
bukirin ang nawalan ng lupa. 
Ginagamit din ng Philippine 
Army ang RPA bilang mga yunit 
paniktik, mga giya sa operasyon 
at sa paghahasik ng takot at intri- 


nong kumander na si Stephen Pa- 


dito, maraming magsasakang mata- 


ga sa hanay ng mamamayan. 


Ka Joema, binati ng PKP sa pagkabasura 


ng kanyang kaso 


inati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) 
B: ng National Democratic Front of the Philip- 
pines (NDFP) ang tagapangulong tagapagta- 
tag ng PKP na si Jose Maria "Ka Joema" Sison sa 
matagumpay na pagkabasura noong Marso 31 ng 
mga kasong kriminal laban sa kanya na isinampa sa 
korte ng The Netherlands noong 2007. Kinumpirma 
ang upisyal na desisyong ito ng Dutch Prosecution 
Service sa Rotterdam, The Netherlands. 
Natamo ni Ka Joema, 70, ang “mapag- 
pasyang ligal na tagumpay” na ito maka- 
raan ang serye ng iba pang ligal na ta- 
gumpay laban sa mga pakana ng mga 
imperyalista, ng papet na rehimeng Ar- 
royo at mga kontra-rebolusyonaryong 


ng pagsasampa ng mga gawa-gawang 
kaso, ayon sa PKP. Bunga ito ng ma- 
tatag na depensa nina Ka Joema, mga 
abugado niyang Dutch sa pangungu- 
na ni Michiel Pestman at suporta ng 
mga abugadong Pilipino sa pangu- 
nguna ni Romeo T. Capulong, ani Ka 
Luis Jalandoni, tagapangulo ng NDFP Peace Panel. 

Ayaw pa ring tanggapin ang kabiguang ito ng 
rehimeng Arroyo at ng mga pangunahing alipures 
nito tulad ni National Security Adviser Norberto 
Gonzales. Nagpahayag si Gonzales nitong Abril 2 na 
maghahanap umano sila ng mga paraan para mapa- 
talsik sa The Netherlands si Sison at mapilitang ha- 
rapin nito ang isasampa nilang mga kasong krimi- 
nal sa Pilipinas. (Napilitang magdistyero si Sison sa 
The Netherlands mula 1987 habang nasa “speaking 
tour” sa Europe dahil kinansela ng rehimeng Aqui- 
no ang kanyang pasaporte at inilagay siya sa lista- 
han ng mga “wanted” na personahe. Mula noon ay 
hindi na siya tinantanan ng mga kaso at mga tang- 
kang asasinasyon ng mga ahente ng gubyerno. Ang 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


pinakahuli ay ang pagsangkot sa kanya sa mga ka- 
so ng pagpatay sa mga kontra-rebolusyonaryong 
taksil na sina Romulo Kintanar noong 2003 at Artu- 
ro Tabara noong 2004.) 

Tinawag ni Jalandoni na napakaignorante si 
Gonzales sa 1992 at 1995 na mga desisyon ng pi- 
nakamataas na administratibong hukuman ng The 
Netherlands, ang Raad van State. Ang mga desi- 
syong ito ang kumilala sa istatus ni Ka Joema bi- 
lang “political refugee” sa ilalim ng Artikulo 

1A ng “The Refugee Convention.” Saklaw 

siya ng lubos na proteksyon ng Artikulo 3 

ng “European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms.” Alin- 

sunod sa naturang artikulo, hindi pinahi- 

hintulutang ibalik si Ka Joema sa Pilipi- 
nas dahil malamang ay pahihirapan siya o 
ipaiilalim sa di makataong pagtrato at 
parusa, paliwanag ni Jalandoni. 
Ibinulgar din ni Jalandoni na bago 
pa man arestuhin ng mga Dutch na 
pulis noong Agosto 28, 2007 si Ka 
Joema, nakipagsabwatan ang mga ta- 
gausig na Dutch sa rehimeng Arroyo, partikular ki- 
na Gen. Eduardo Ermita at Norberto Gonzales. Binuo 
ang mga gawa-gawang testimonya sa US Embassy, 
sa Dutch Embassy at sa dating base militar ng US 
na Clark Field (Pampanga), at gayundin sa The 
Netherlands, para maging matibay ang kanilang ga- 
wa-gawang mga asunto. Pero nabigo ang lahat ng 
ito. 

Si Ka Joema ay patuloy sa pagbibigay-inspira- 
syon sa mamamayang Pilipino para sa paglulunsad 
ng rebolusyon laban sa mapang-api at mapagsa- 
mantalang sistema ng reaksyunaryong estado sa Pi- 
lipinas at pagsusulong ng proletaryong rebolusyon 
at anti-imperyalistang pakikibaka sa buong mundo, 
anang PKP. AB] 


z 


; 
i 
z 
IN 5 
Nia 
' 
Y, 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Isang biktima ng pasistang 
pamamaslang bawat linggo 


uling dumarami ang mga kaso ng pampulitikang pamamaslang sa 
M= at mula Enero ay may abereyds na isang biktima ito bawat 

linggo, ayon kay Marie Hilao-Enriquez, pangkalahatang kalihim 
ng KARAPATAN. Ibinunyag niya ito sa pagdinig na idinaos ng Commission 
on Human Rights (CHR) nitong Abril 1 sa kasong pagpaslang kay Rebe- 
lyn Pitao sa Davao City. Si Rebelyn, isang guro, ay anak ng kilalang ku- 
mander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na si Leoncio “Ka Parago” Pi- 
tao. Dinukot, pinahirapan at ginahasa bago patayin si Rebelyn ng mga 


ahenteng militar noong Marso 4. 
Ayon sa KARAPATAN, umaabot 
na sa 17 ang naisadokumento ni- 
lang mga biktima ng ekstrahudisyal 
na pamamaslang sa unang kwarto 
nitong taon. Sumusunod ang ilan 
sa pinakabagong kaso ng pasistang 
pamamaslang at iba pang abusong 
militar na nakalap ng Ang Bayan. 
Abril 2. Umaabot sa 500 pamil- 
ya mula sa malalayong barangay ng 
Alamada, North Cotabato ang lumi- 
kas sa kanilang mga taha- 
nan para makaiwas sa nag- 
papatuloy na mga laba- 
nan sa pagitan ng mga 
pwersa ng gubyernong 
Arroyo at Moro Islamic 
Liberation Front (MILF). 


4 ek Sh KA Ma fare 
Ayon sa mga ulat, naki- 1. “ses 


kisilong ang mga sibil- 

yan sa mga paaralang pampubliko 
at mga barangay hall ng tatlong 
magkakanugnog na barangay, mga 
15 kilometro ang layo mula sa Ba- 
rangay Upper Dado, kung saan nag- 
simula ang labanan noong Marso 
31. 

Marso 31. Alas-10:45 ng uma- 
ga nang pagbabarilin ng dalawang 
berdugong nakasakay sa motorsiklo 
si Edelina “Eden” Jerus, 37, sa kan- 
yang tahanan sa Barangay San 
Juan Roro, Sorsogon City. Pinapa- 
kain niya noon ang dalawa niyang 
anak na edad walo at sampung ta- 
ong gulang. 

Si Jerus, kasapi ng Hustisya- 


Sorsogon, ang pangunahing testigo 
sa pagpaslang sa kanyang asawa na 
si Willy, lider ng Kilusang Magbu- 
bukid ng Pilipinas sa prubinsya. 
Ang lider-magsasaka ay binaril at 
napatay noong Abril 16, 2007. 
Marso 25. Marahas na binuwag 
ang raling pinangunahan ng mga ak- 
tibista ng GABRIELA sa labas ng US 
Embassy. Ayon sa GABRIE- 
LA, mga 20 katao, karami- 
han mga babae, ang na- 
saktan nang buwagin ng 
anti-riot police ang kani- 
lang hanay habang mapa- 
yapang nagpuprotesta la- 
ban sa presensya ng 
mga tropang Amerikano 
sa Pilipinas. Nagsampa 
ng kaso ng paglabag 
sa karapatang-tao ang grupong 
GABRIELA laban sa hepe ng Manila 
Police District na si Supt. Roberto 
Rosales. Isinampa nila ang kanilang 
reklamo sa Commission 
on Human Rights at Of- 
fice of the Ombudsman. 
Marso 23. Pinatay 
ng isang berdugong ar- 
mado ng kal .45 pistola si 
Sabina Ariola, 51, tagapa- 
ngulo ng Mamamayan ng 
Sta. Rosa para sa Kaga- 
lingan, Kaunlaran, Ka- 
payaan, Tungo sa Ma- 
gandang Kinabukasan ng Ba- 
yan (MSRK3). Bandang alas-8:00 


ng umaga ay nakasakay sa Isuzu Elf 
si Ariola patungong plasa ng lun- 
sod kasama ang mga istap ng 
MSRK3 nang barilin siya sa Baran- 
gay Pook, Sta. Rosa, Laguna. Tina- 
maan sa tiyan ang lider ng marali- 
tang lunsod at nadala siya sa paga- 
mutan subalit namatay din kinaga- 
bihan. Ang sinundan ni Ariola na 
tagapangulo ng MSRK3 na si Mely 
Carvajal ay binaril din at napatay 
noong 2004. Si Ariola ang ika-171 
biktima ng ekstrahudisyal na pag- 
patay sa Southern Tagalog mula 
nang maging presidente si Gloria 
Arroyo noong 2001. 

Marso 23. Hinalughog ng mga 
sundalo ng 22nd IB ang mga bahay 
sa Barangay Togawe, Gubat, Sorso- 
gon. Isa rito ay ang bahay nina Ga- 
wo at Henson Paone. Pinagnaka- 
wan sila ng mga sundalo ng mga 
damit at pinagkakalat ang kanilang 
mga gamit. Pinasok din ang bahay 
ni Moling Estrada at kinunan siya 
ng litrato ng militar. Pinagtata- 
nong naman ng mga sundalo ang 
isa pang maybahay, si Celia Herbes, 
kung saan matatagpuan ang mga 
kasapi ng BHB. Kinunan din siya ng 
litrato ng militar. Ang panghaha- 
lughog ay isinagawa matapos ang 
dalawang labanan sa pagitan ng 
Philippine Army at BHB. 

Bago pa man mangyari ang mga 
labanan, may itinayong Barangay 
Defense System (BDS) ang militar ng 
901st Brigade sa mga barangay ng 
Casiguran, Sorsogon. Pinagrereport 
din tuwing umaga ang mga taga- 

baryo na pinaghihinalaan ni- 
lang may kaugnayan sa re- 
bolusyonaryong kilusan. 

Sa mga barangay 

naman ng Irosin, Sor- 
sogon, nagdaraos ng 
pulung-pulong ang mga 
militar hinggil sa pagtatayo ng 
BDS. Tinatakot din ng militar 
ang mga pamilya ng pinaghihi- 
nalaang mga kasapi ng BHB. 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pebrero 25. Isang sibilyan 
ang nasugatan nang paputukan si- 
ya at ang kanyang tiyuhin ng mga 
elemento ng 31st IB habang umii- 
was madamay sa labanan sa pagi- 
tan ng militar at BHB sa San Rafa- 
el, Lupi, Camarines Sur. Sina Mar- 
lo Perez, kasapi ng Camarines Sur 
People's Organization at barangay 
kagawad ng San Rafael, at ang 
kanyang tiyuhin ay patuloy na pi- 
naputukan sa kabila ng pagsigaw 
ni Perez na sila ay mga sibilyan. 

Nakatakbo patungong baryo 
ang kanyang tiyuhin para humingi 
ng saklolo. Ang sugatang si Perez 
ay humingi ng tulong sa mga sun- 
dalo nang madaanan siya ng mga 
ito. Subalit sa halip na tulungan 
siya ng mga sundalo ay hinawakan 
siya ng mga ito sa tagilirang may 
tama ng bala, pinaluhod at sinun- 
tok. Pinalakad ng mga militar si 
Perez ngunit dahil sa mahinang- 
mahina na siya dahil sa kanyang 
sugat, siya ay nadapa. Dito siya 
sinimulang pagtatanungin at pilit 
pinaaamin na kasapi ng BHB. Ban- 
dang huli, binendahan ng isang 
sundalo ang kanyang sugat. Du- 
mating bandang alas-5:30 ng ha- 
pon ang mga upisyal ng barangay 
ng San Rafael at kanilang dinala 
pauwi si Marlo Perez. Ngunit nang 
dumating sila sa barangay, pwer- 
sahang kinuha si Perez ng mga 
sundalo, isinakay sa trak ng mili- 
tar, dinala sa Sipocot District Hos- 
pital at kinagabihan ay inilipat sa 
Bicol Medical Center sa Naga City. 

Kinabukasan, Pebrero 26, pi- 
nuntahan si Perez ng isang nagpa- 
kilalang Captain Avila, na ipinada- 
la umano ng Battalion Commander 
ng 31st IB para alamin kung ano 
ang maibibigay na tulong sa kan- 
ya. Hanggang ngayon ay wala pa 
ring dumarating na tulong sa pa- 
syente. Plano ni Perez na magsam- 
pa ng kasong kriminal laban sa 
mga sundalong bumaril sa kanya. Œ 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


Mga upisyal ng rehimeng Arroyo, 
pormal na kinasuhan sa hukumang 
bayan sa pagpatay kay Rebelyn Pitao 


ormal na nagsampa ng kaso sa 

hukumang bayan ang Merardo 
Arce Command (MAC) ng Bagong 
Hukbong Bayan sa Southern Min- 
danao laban sa 12 upisyal, ele- 
mento at ahente ng Military Intel- 
ligence Battalion: apat na upisyal, 
elemento at ahente ng Military In- 
telligence Group XI ng Intelli- 
gence Service of the Armed Forces 
of the Philippines: at pinakamata- 
taas na upisyal ng Eastern Minda- 
nao Command, 10th Infantry Divi- 
sion at Armed Forces of the Philip- 
pines para sa pagdukot, pagtor- 
tyur, panggagahasa at pagpatay 
kay Rebelyn Pitao. Kinasuhan din 
sina Gen. Eduardo Ermita at ang 
commander-in-chief na si Gloria 
Macapagal-Arroyo. Ang kaso na ki- 
nabibilangan ng mga krimen sa 
digma, krimen laban sa sangkatau- 
han at iba pang mabibigat na pag- 
labag sa karapatang-tao ay pormal 
na isinampa nitong Marso 29. 

Sinabi ng MAC sa isang paha- 
yag kasabay ng pagsasampa ng 
kaso na ang pagdukot, pagtortyur, 
panggagahasa at pagpatay kay 
Rebelyn Pitao ay nagsisilbi sa in- 
teres ng rehimen na gumagamit 
ng armadong pwersa nito para su- 
pilin ang mga pagtutol, patahimi- 
kin ang mga kritiko nito, magha- 
sik ng hayag na terorismo ng esta- 
do at tangkaing supilin ang duma- 
daluyong na rebolusyon. 

Ayon sa imbestigasyong isina- 
gawa ng isang espesyal na gru- 
pong binuo para sa kasong ito, na- 
pag-alamang sangkot ang sumusu- 
nod na mga indibidwal sa mga kri- 
meng nabanggit: 

> Gloria Macapagal-Arroyo 
> Gen. Eduardo R. Ermita 


Gen. Alexander B. Yano 

Maj. Gen. Raymundo B. Ferrer 

Maj. Gen. Reynaldo B. Mapagu 

Sgt. Ben Tipait alyas Edmar 

Sgt. Romeo Marcos alyas 

Adan Sulao 

Colonel Caguiwa 

Sgt. Romeo Carreon 

Sgt. Helvin Bitang 

Cpl. Orly Pedregoza 

Cpl. Winnie Carampatana 

Sgt. Melvin Punla 

Major Cabanalan 

Sergeant Caballero 
Bukod sa mga nabanggit, kabi- 
lang din sa mga akusado ang iba 
pang mga ahente, elemento at 
upisyal ng Military Intelligence 
Battalion ng 10th Infantry Divi- 
sion ng AFP na kilala sa mga pa- 
ngalang Hagto, Embac, alyas Ari- 
el, alyas Benjak, Reynaldo Desales 
alyas Jomar, Sergeant Senit at iba 
pang mga sangkot sa krimen na di 
pa natutukoy ang mga pangalan. 

Sa partikular, akusado ang 

mga nabanggit sa paglabag sa Ar- 
tikulo 48 ng Protokol I ng Geneva 
Conventions na nagbabawal na ga- 
wing target-militar ang sibilyang 
populasyon at mga pasilidad ng 
mga sibilyan, sa Artikulo 51, Para- 
po 2 ng Artikulo 13 at Parapo 2 ng 
Protokol II na nagbabawal ng mga 
akto ng karahasan at pagbabanta 
na ang pangunahing layunin ay 
paghahasik ng takot sa sibilyang 
populasyon: sa Bahaging III, Arti- 
kulo 6, Parapo 1 ng International 
Covenant for Civil and Political 
Rights na nagsasaad na ang mga 
tao ay may batayang karapatang 
mabuhay, na isa itong karapatang 
dapat protektahan ng batas at wa- 
lang sinumang maaaring arbitrar- 


9 


v 


V V VV 


VVVVVV VV 


Si PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


yong pagkaitan ng buhay. 

Ang paglilitis sa naturang mga 
akusado ay aayon sa International 
Humanitarian Law at sa rebolusyo- 
naryong sistemang ligal at hudi- 
syal, proseso at batas ng Demokra- 
tikong Gubyernong Bayan at alin- 
sunod rin sa Comprehensive Agree- 
ment on Respect for Human Rights 
and International Humanitarian 


Law (CARHRIHL) at sa deklarasyon 
ng NDFP ng pagtalima sa mga pro- 
bisyon ng Geneva Conventions at 
ng Protocol I nito. 

Tinitiyak sa mga akusado na re- 
respetuhin ang lahat ng kanilang 
karapatan sa ilalim ng Internatio- 
nal Humanitarian Law, kabilang na 
ang karapatan sa paghahanda at 
paghahapag ng kanilang depensa, 


karapatang magkaroon ng abugado 
at karapatang iapela ang anumang 
desisyon ng korte. 

Samantala, kasabay ng rebolu- 
syonaryong ligal at hudisyal na mga 
proseso ng demokratikong gubyer- 
nong bayan, ang mga taktikal na 
opensiba ng BHB at ang pagsulong 
ng rebolusyonaryong kilusan ay 
magsisilbi sa interes ng hustisya. [EB 


Mga sangkot sa pagpatay kay 
Rebelyn, lalong nagdiin sa sarili 


ay kasabihan na sa bunganga nahuhuli ang isda. Lu- 

maki ang batayan para pagsuspetsahan ang ilan sa 
mga tinukoy na responsable sa pagpaslang kay Rebelyn 
Pitao nang imbestigahan sila ng Commission on Human 
Rights (CHR) sa Davao City nitong Abril 1. Ito'y dahil sa 
pagkakabuhul-buhol ng mga salaysay nila hinggil sa na- 
lalaman nila sa kaso. 

Unang tinanong ni Atty. Leila de Lima, tagapangulo 
ng CHR, si Cpl. Helvin Bitang ng Military Intelligence 
Battalion (MIB). Ayon kay Bitang, napag-alaman niyang 
patay na si Rebelyn noong Marso 5, nang mapanood ni- 
ya ang balita hinggil dito sa telebisyon. Ang totoo'y ha- 
los gabi na ng Marso 5 natagpuan ang bangkay ni Re- 
belyn at umaga na ng Marso 6 pumutok sa midya ang ba- 
lita tungkol dito. 

Dagdag ni Bitang, pinagreport daw siya sa kanyang 
battalion commander noong umaga ng Marso 6 dahil lu- 
mabas na ang balita na isinasangkot siya sa kaso. Ang 
totoo'y lumabas lamang sa midya ang pangalan ng mga 
taong tinukoy na may kinalaman sa krimen noong Marso 
9, isang araw matapos ito ianunsyo ni Leoncio “Ka Para- 
go” Pitao sa pakikipanayam niya sa ilang kagawad ng 
midya. 

Marso 8 din ang sinasabing petsa kung kailan napag- 
alaman umano ni Cpl. Orly Pedregoza na isinangkot siya 
sa pagkamatay ni Rebelyn. 

Sinabi naman ni Sgt. Martin Punla na ang trabaho ni- 
ya ay protektahan ang mga VIP o mahahalagang tao. 
Nang tanungin siya ni de Lima kung nasaan siya nang 
maganap ang pagdukot at pagpaslang kay Rebelyn, sina- 
bi niyang nasa Tagum City siya noong Marso 4 at Davao 
City noong Marso 5. Pero hindi raw niya matandaan kung 
sinong VIP ang pinrotektahan niya noong mga petsang 
iyon o kung anong mga tipo at kulay ng sasakyan ang gi- 
namit nila. ABI 


10 


2 gerilyang dinukot 
sa Southern Mindanao, 
natagpuan sa Leyte 


alawa sa tatlong kadre ng Bagong Hukbong 

Bayan (BHB) sa Southern Mindanao na dinu- 
kot noong Enero ang napag-alamang nakakulong 
ngayon sa Leyte. 

Sina Ruel Cabales, Catherine Guinoo-Cacdac at 
Nelson Carbajosa ay dinukot ng mga sundalo mula 
sa isang bahay sa Sityo Pulanglupa, Barangay Ngan, 
Compostela, Compostela Valley noong Enero 26 ng 
madaling araw. Naroon sila noon para tumulong sa 
paglutas ng mga sigalot sa hanay ng masa. 

Ayon sa sinumpaang salaysay nina Cabales at 
Cacdac, matapos sila dukutin ay dinala sila sa 
himpilan ng 10th ID sa Camp Panacan, Davao 
City kung saan isang linggo silang isinailalim sa 
matinding tortyur at interogasyon. 

Nagsampa ng petisyon para sa writ of ampa- 
ro ang kanilang mga pamilya at inaprubahan ito 
noong Pebrero 26. Alinsunod sa utos ng korte ay 
ininspeksyon ng mga kamag-anak ng tatlong bik- 
tima at mga myembro ng iba't ibang organisa- 
syon ang kampo ng 66th IB sa New Bataan, Com- 
postela Valley noong Marso 17 subalit hindi sila 
natagpuan doon. 

Samantala, pinalipat-lipat ng lugar sina Ca- 
bales at Cacdac at pilit kinunan ng bidyo na kun- 
wa'y sumusurender sila. Pilit din silang pinapir- 
ma ng mga dokumentong nagsasaad na sumuko 
sila at hindi dinukot. 

Noong Marso 25 ay dinala sila sa daungan ng 
Surigao City at isinakay sa isang barko patungong 
Ormoc City. Mula roon ay dinala sila diretso sa 
Leyte Provincial Jail sa Barangay Kauswagan, Pa- 
lo, Leyte at isinama sa isang kaso ng multiple 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


murder sa Baybay, Leyte kahit iyon 
ang unang pagkakataong nakatun- 
tong sila sa Leyte. Napag-alaman 
ang kanilang kinalalagyan nang 
ipagbigay-alam sa Karapatan-East- 
ern Visayas ng ibang mga deteni- 
dong pulitikal sa provincial jail ang 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sir: 


pagdating nina Cabales at Cacdac. 
Mariing kinundena ng Hustisya 
ang ginawang panlilinlang at panlo- 
loko ng 10th ID at patuloy na pag- 
tanggi nitong palayain ang tatlong 
biktima kahit inaprubahan na ng 
korte ang petisyon ng kanilang mga 


kamag-anak para sa writ of amparo. 

Samantala, kinukumpirma pa 
ng Hustisya ang balita na si Car- 
bajosa, ang ikatlong biktima, ay 
nasa pangangalaga ng isang kapi- 
tan ng barangay sa Kapatagan, Di- 
gos City. [AB] 


Pilipinas, pang-anim sa dami ng mga 
napaslang na mamamahayag 


PANG-ANIM ang Pilipinas sa 14 na bansang 
may pinakamaraming kaso ng pagpatay sa 
mga kagawad ng midya na hindi naparurusa- 
han ang mga salarin. Ito ay ayon sa 2009 
Global Impunity Index ng Committee to Pro- 
tect Journalists (CPJ). Ipinahayag ito ng CPJ 
sa isang press conference noong Marso 23 na 
inorganisa ng Freedom Fund for Filipino 
Journalists at ng Southeast Asia Press Alli- 
ance. 

Dalawampu't apat nang kagawad ng mid- 
ya ang napaslang sa Pilipinas nitong nakara- 
ang sampung taon na hindi pa nabibigyan ng 
hustisya. Dahil dito, iginiit ng CPJ sa gub- 
yernong Arroyo na gumawa na ng mga kong- 
kretong hakbang para mabigyang-katarungan 
ang mga napaslang na mamamahayag at pro- 
teksyunan ang mga kagawad ng midya sa 
bansa. Pinabulaanan nito ang sinabi ni 
Executive Secretary Eduardo Ermita na ma- 
ayos daw na inaasikaso ang kaso ng 24 na 
mamamahayag na napaslang dahil anang 
CPJ, wala pang kahit isa sa mga suspetsado 
ang nahahatulan. 

Ang CPJ ay isang pandaigdigang organi- 
sasyong nagtataguyod sa kalayaan sa pama- 
mahayag. Taun-taon itong naglalabas ng ta- 
laan ng mga kaso ng pagpaslang ng mga ma- 
mamahayag sa buong mundo na hindi napa- 
rurusahan ang mga maysala. 

Nangunguna sa talaan ng mga bansang 
pinakadelikado para sa mga mamamahayag 
ang Iraq kung saan di bababa sa 88 reporter 
na ang napapatay mula nang sakupin ito ng 
US noong 2003. 

Pumapangalawa ang Sierra Leone, pa- 
ngatlo ang Somalia, pang-apat ang Sri Lanka 
at panlima ang Colombia. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


Prostitusyon sa Bikol, pinalalala ng Balikatan 
IBINUNYAG ni Sen. Francis Pangilinan na gabi-gabi ay di- 
nadalhan ng mga babae ang mga sundalong Amerikanong 
kalahok sa Balikatan exercises sa Bicol. Ang impormasyon 
ay ipinaabot sa kanya ng mamamayang taga-Legazpi City 
noong Abril 1. 

Anang mga saksi, dalawang beses gabi-gabi tuma- 
tanggap ng walo hanggang sampung babae ang mga Ame- 
rikano sa tinutuluyan nilang hotel sa syudad. Ani Pangi- 
linan, dagdag itong patunay ng kasamaang dala ng Visit- 
ing Forces Agreement (VFA) sa Pilipinas. 

Kaugnay nito, maghahapag ang senador ng resolusyon 
para imbestigahan ang paglala ng prostitusyon at iba 
pang iligal na aktibidad sanhi ng presensya ng mga dayu- 
hang sundalo sa bansa. 

Tinuligsa rin ng GABRIELA, Bayan Muna, BAYAN at iba 
pang patriyotiko at demokratikong organisasyon ang 
paglala ng pagsasamantala sa kababaihang Pilipino bun- 
sod ng Balikatan at VFA. [AB] 


Mga Fil-Am, tutol sa VFA 
UMALINGAWNGAW sa US ang mga protesta laban sa pag- 
papatuloy ng US-RP Visiting Forces Agreement (VFA) nang 
igiit ng mga aktibistang Pilipino-Amerikano ang pagbasu- 
ra sa kasunduang ito sa isang malaking rali sa hedkwar- 
ters ng US Department of Defense sa Arlingon St, Washing- 
ton D.C. noong Marso 21. Ang kontra-gerang kilos protes- 
tang ito na nilahukan ng mga kasapi ng BAYAN-USA, GA- 
BRIELA Network, Alliance Philippines at iba pang sama- 
han ng mga Pilipino-Amerikano ay kaugnay ng ika-anim 
na anibersaryo ng pagsalakay at pagsakop ng US sa Iraq. 

Kasama ang iba't ibang organisasyon at personaheng 
kontra sa mapandigmang patakaran ng US, kinundena rin 
ng mga aktibistang Pilipino-Amerikano ang patuloy na 
pananakop ng US sa Iraq at Afghanistan at ang pagsupor- 
ta nito sa Israel laban sa Palestine. Dala-dala ng mga ak- 
tibista ang mga gawa-gawang kabaong na nagsisimbulo 
sa mga kaswalti ng gerang agresyon ng Amerika. 

Umabot sa 10,000 ang dumalo sa mobilisasyong ito na 
siyang pinakamalaki simula nang maluklok bilang pangu- 
lo ng US si Barack Obama. ABI 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Walang saysay ang mga resolusyon ng G20 


hangga't hindi pa naiibsan ang ka- 
salukuyang krisis. 
Pahapyaw lamang na 
pinagtuunan ng G20 ang 
mas mahalaga at susing 
usapin sa problema ng tunay 
na ekonomya na ibinubunga 
ng siklikal na suliranin ng sob- 
rang produksyon sa 


ulad ng inaasahan, walang 
Tasa para sa nagdurusang 

mamamayan ng daigdig 
ang mga napagkaisahan sa pu- 
long ng Group of 20 (G20) ni- 
tong Abril 1-2 sa syudad ng 
London. 

Nagdiin ang pulong ng 20 
pinakamalalaki at pinakamaya- 
yamang bansa sa daigdig sa 
problema ng kawalan ng regu- 
lasyon sa pampinansyang ka- 
pital na nagbunga ng mga ka- 
tiwalian at lubhang pag-alag- 
wa ng mga transaksyon dito. 
Kaya napagkaisahan ng G20 na 
ang pangunahing paraan ng 
paglutas sa kasalukuyang krisis 
ay isang pandaigdigang siste- 
ma ng regulasyon. Subalit ha- 
los pinawalansaysay ito nang 
pinagkaisahan ding huwag hi- 
higpitan ang mga bangko 


N 


Y 


Mainit na protesta sa pulong ng G20 


a ng malalaki, malalawak at maiinit na protesta ang 
pulong ng mga lider ng G20 na idinaos sa London nitong 
Abril 1 at 2. Dalawang araw na nagmartsa at nagkampo sa mga 
lansangan at sa sentro ng mga upisina ng mga bangko at pam- 
pinansyang institusyon sa London ang libu-libong mamamayan 
para tuligsain ang pulong ng G20. Malalaking bilang ang nagda- 
os din ng kasabay na mga protesta sa iba't ibang syudad sa Eu- 
rope. 

Nagsama-sama ang mga unyon, organisasyong maka-kalika- 
san at para sa kapayapaan, institusyon sa kawanggawa, estud- 
yante at iba pang aktibista upang tutulan ang krisis pangkabu- 
hayang humahagupit sa malaking mayorya ng mamamayan ng 
mundo at batikusin ang mga monopolyong kapitalista at pinu- 
nong imperyalista sa responsibilidad nila rito. Iginiit nilang da- 
pat unang tulungan ang mamamayan sa halip na ang mga res- 
ponsable sa krisis. 

Kinundena nila ang paggamit ng kamay na bakal para sikilin ang 
karapatan ng mamamayan na magpahayag ng kanilang hinaing. Isa 
ang namatay at marami ang nasugatan at inaresto sa mga nagpo- 
protesta. 


12 


isang banda at kakulangan ng kon- 
sumo ng naghihirap na mamama- 
yan sa kabilang banda. Dahil dito, 
walang binuong malinaw na solu- 
syon sa pagdausdos ng produk- 
syon, konsumo, kalakalan at em- 
pleyo na nangwawasak sa kabuha- 
yan ng nakararaming mamamayan 
ng daigdig. 

Nagbubulag-bulagan ang G20 
sa katotohanan na ang imperya- 
listang patakaran ng globalisa- 
syon ng “malayang pamilihan” 
ang siyang nagdudulot ng wa- 
la pang kaparis na paghihirap 
at pang-aapi sa higit na naka- 
raraming mamamayan sa da- 
igdig nitong mga huling deka- 
] da. Sa pamamagitan ng pag- 
® papatupad ng patakarang ito 
ay sinasagasaan ng mga im- 
peryalista ang pambansang 
ekonomya, hinuhuthot ang 
mga likas na yaman, sinasa- 
mantala ang masang anakpawis at 
winawasak ang mga produktibong 
pwersa ng mga malakolonya at 
atrasadong bansa. Kasabay ng pag- 
pipilit na ipatupad ng nakarara- 
ming naghihirap na bansa ang glo- 
balisasyon ng “malayang pamili- 
han,” lalo pa ngayong naghihigpit 
ang mga imperyalistang bansa sa 
pagpapatupad ng iba't ibang anyo 
ng proteksyunismo. Walang ginawa 
ang G20 para pigilan ito. 

Ang ilang trilyong dolyar na 
umano'y “programang pampasikad 
ng ekonomya” na siyang panguna- 
hing ipinatutupad ng US ay artipi- 
syal at mababaw na solusyon la- 
mang sa depresyon ng pandaigdi- 
gang ekonomya. Idiniriin ng US at 
UK ang pagbibigay-prayoridad sa 
ganitong mga programa at iginigiit 
nilang suhayan ito ng G20 sa pan- 
daigdigang saklaw. Tinanggihan ito 
ng G20 dahil magbubunsod umano 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


ito ng implasyon. Gayunman, ini- 
wan pa rin sa mga indibidwal na 
gubyerno ang pagpapasya hinggil 
sa ganitong mga hakbangin. 

Para umano makatulong sa 
mga bansang tinatamaan ng kasa- 
lukuyang krisis, nangako ang G20 
na magpalitaw ng $1.1 trilyong 
karagdagang pondong hahawakan 
ng International Monetary Fund 
(IMF). Ipauutang daw ito sa mga 
naghihirap na bansa. Ngunit ang 
totoo, halos 90% nito ay ilalaan 
sa pinakamayayamang bansa, ka- 
bilang ang mga nasa G20, habang 
mga 10% lamang ang paghahatian 
ng higit na nakararaming naghihi- 
rap na mga bansa. Masahol pa, 
ang mahihirap na bansang uma- 
asang makikinabang dito ay kaila- 
ngang dumaan sa napakahihigpit 
na kundisyong ipinapataw ng IMF 
na nangangahulugan ng mapag- 
pasyang kontrol ng imperyalistang 
ahensya sa ekonomya ng mga um- 
uutang na bansa. [AB] 


N BALITA | 


Libu-libong pamilya, palalayasin ng NorthRail 
Project sa Hunyo 
AABOT sa 18,455 pamilya na nakatira ngayon sa tabi ng lumang riles 
ng Philippine National Railways sa City of Malolos sa Bulacan hanggang 
sa Mabalacat sa Pampanga ang paaalisin pagsapit ng Hunyo nitong ta- 
on habang tinatapos ang 50-kilometrong Section 2 ng 51.317 bilyong 
NorthRail Project. Ang paghawan ng daang ito ay kaugnay ng makaba- 
gong proyektong mass transit na magdudugtong sa Metro Manila sa Di- 
osdado Macapagal International Airport Clark Freeport sa Pampanga. 

Sa kabila ng pangako ni Federico Laxa, general manager ng Nation- 
al Housing Authority, na ililipat sa mga housing unit ng gubyerno ang 
mga maaapektuhan ng proyektong ito, marami pa rin sa mga naninira- 
han sa tabing riles ang nababahala sa kasasapitan nila sa mga reloca- 
tion site. Hindi lingid sa kanila ang maraming reklamo hinggil sa kaku- 
langan sa serbisyo tulad ng kuryente, tubig at palikuran, bukod sa ma- 
layo ito sa kanilang hanapbuhay. 

Kung makukumpleto ang proyektong NorthRail, ito na ang lalabas 
na pinakamalaking proyekto ng gubyerno na nagbunsod ng pinakama- 
lawak na dislokasyon dahil aabot sa 41,000 pamilya ang apektado ni- 
to. Saklaw nito ang mga lugar sa mga lunsod ng Malabon, Caloocan at 
Valenzuela sa Metro Manila, Meycauayan, Marilao, Bocaue, Balagtas, 
Guiguinto at Malolos sa Bulacan: at Apalit, San Simon, San Luis, City 
of San Fernando, Angeles City at Mabalacat sa Pampanga. May nailipat 
nang 23,386 pamilya mula sa Section 1 mula noong 2007. ABI 


Arroyo, binatikos ng mga migranteng manggagawa 
MARIING binatikos ng Migrante International si Gloria Arro- 
yo sa patuloy na pagsasagawa ng mga kasunduan sa ibang 
mga bansa bilang paraan ng pagresolba sa tumataas na bi- 
lang ng mga walang trabahong migrante. Imbes na ihanap 
sila ng mga trabaho sa ibayong dagat, ang dapat pagtuunan 
ng pansin ng gubyernong Arroyo ay kung papaano makalilik- 
ha ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. 

Anang Migrante International, imposible pang makabalik 
sa mga trabaho ang mga Pilipinong manggagawa dahil nag- 
sasarahan na ang mga kumpanya sa maraming bansa bunsod 
ng malalang krisis pang-ekonomya. Ayon sa kanilang talaan, 
umaabot na sa 19,936 ang nasisanteng mga migrante. Parti- 
kular sa bansang Taiwan, 6,528 na ang mga Pilipinong na- 
walan ng trabaho, ayon sa rekord ng Manila Economic and 
Cultural Office nitong Abril 2. 

Tinututulan din ng Migrante ang balak ng Armed Forces 
of the Philippines na kunin ang libu-libong umuuwing mi- 
grante na nasisante sa trabaho dahil gagawin lamang nila 
itong mga bayaran at pasistang sundalo na magsisilbi la- 
mang sa interes ng malalaking burgesya kumprador at iba 
pang naghaharing uri. Isang insulto umano sa tinatawag na 
mga “bagong bayani” ng bansa ang gawin lamang silang 
mga tauhan ng militar. ABI 


ANG BAYAN Abril 7, 2009 


DPRK, matagumpay na nagpalipad 
ng satellite 

BINATI ng Partido Komunista ng Pilipinas 
ang matagumpay na pagpapalipad ng De- 
mocratic People's Republic of Korea (DPRK) 
ng communications satellite sa kalawakan 
noong Abril 5. Kasabay nito, kinundena ng 
PKP ang US at mga alyado nito sa pagpa- 
palabas nitong isang missile test ang natu- 
rang pagpapalipad at sa aktwal ay nang- 
uupat ng digmaan ang DPRK. 

Ang pagpapalipad ng satellite ay isa 
lamang sa mga abanteng teknolohiya na 
napaunlad ng DPRK sa pagpupunyagi ni- 
tong ipagtanggol ang kasarinlan laban sa 
pang-aatake ng US at iba pang impeyalis- 
tang kapangyarihan. Matagumpay na na- 
kapagpaunlad ang DPRK ng industriya at 
armas na nakabase sa teknolohiyang nuk- 
leyar, na dati'y monopolyo ng mga imper- 
yalista. Sa pagpapalipad ng DPRK ng com- 
munications satellite, binabasag din nito 
ang imperyalistang monopolyo sa pandaig- 
digang pagpapalaganap ng propaganda at 
mensahe gamit ang makabagong midya. [E 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL Blg. 7 
Abril 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Patuloy na nagpapakana si Arroyo 
para mangunyapit sa kapangyarihan 


rarahas na pakana sa pagkakandarapa niyang 


INE si Gloria Arroyo ng marurumi at ma- 
maghanap ng paraan para patuloy na kumapit 


sa poder matapos ang 2010. Mapa-cha-cha man o ma- 
pa-eleksyon, may mga reserbang baraha si Arroyo na 
lahat nama'y nabubuko. 

Kahit makailang-ulit nang itinakwil ng mamama- 
yan at umatras na maging ang ilan niyang kaalyado, 
tuso pa ring itinutulak ng sakim sa kapangyarihang 
mga alipures ni Arroyo ang cha-cha sa Kongreso. Ipi- 
nagmalaki kamakailan ng partidong KAMPI ni Arroyo 
na dadalawampung lagda na lamang ang kailangan pa- 
ra pormal na mapagtibay ang resolusyon ni Rep. Luis 
Villafuerte para baguhin ang konsti- 
tusyon ng 1987 sa pamamagitan ng 4 H \ 
pagtransporma sa Kongreso tungong N 
constituent assembly (con-ass), luma- ` \ ^ 
hok man o hindi ang mga senador. tia 

Katuwang nito, nagpakana rih sil 
Speaker Prospero Nograles ng kaaa 
syon sa Mababang Kapulungan para iba- \ 
sura ang probisyon sa konstitu- N 
syong nagbabawal sa dayuhang \ 
pagmamay-ari ng mga lupain at 5/9, 
negosyo sa bansa. Ang panuka- 
lang ito ay pinalalabas niyang 
isang “simpleng pang-ekonom- 
yang panukala lamang” kahit ipi- 
nagkakanulo nito ang pamban- 
sang patrimonya at interes. Igi- | 
nigiit niyang ipasa na lamang ito 
sa Mababang Kapulungan bilang 
Mga tagumpay laban sa 


Oplan Bantay Laya 2 
PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


A 
A 


Isang biktima ng 
pasistang pamamaslang 
bawat linggo 


ordinaryong lehislasyon. Layunin nitong hawanin ang 
daan para sa iba pang panukala pangunahin na ang 
pagbabago ng sistema ng gubyerno tungong parla- 
mentaryo na magbibigay-daan sa pananatili ni Arroyo 
sa poder bilang punong ministro. 

Ang inaasahang pagtutol ng Senado at iba pang 
organisasyon at personahe sa con-ass ay ipababasura 
sa Korte Suprema, gamit ang kontrol ni Arroyo sa ma- 
yorya ng mga mahistrado. Lantad na lantad ang layu- 
nin ng panukalang itinutulak ni Villafuerte, laluna't 
ang nangunguna sa pangangalap ng mga lagda para 
rito ay ang mga kongresistang anak ni Arroyo na sina 

Jose Miguel at Diosdado. 


N nang cha-cha ng mga anak at 
UN alipures ni Arroyo sa Kongre- 
so. Nakikita nito na habang 


Kunwa'y dumidistansya 
Ng ca p ang Malacañang sa mga paka- 
g N 
a N 


Walang saysay ang 


mga resolusyon ng G20 
PAHINA 9 


PAHINA 8 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


